WikipediA 

Kipapiamentu 


Kipapiamentu (kwa Kiingereza : Papiamento) ni lugha ya visiwa kadhaa vya Karibi (hasa Aruba, Bonaire 
na Curagao ) inayotumiwa na watu 341,300^^1 

Ni krioli iliyotokana na Kireno (na Kihispania) na inafanana na krioli ya Kabo Verde na Guinea-Bissau, hivi 
kwamba wataalamu wengi wanadhani ilizaliwa katika pwani za Afrika Magharibi ^^^^^l 


Tanbihi 

1. Papiamentu language at Ethnologue (https://www.ethnologue.com/language/pap) 

2. Romero, Simon. " Willemstad Journal: A Language Thrives in Its Caribbean Home (https://www. 
nytimes.eom/2010/07/05/world/americas/05curacao.html) ", The New York Times , 2010-07-05. 

3. Lang, George (2000). Entwisted Tongues: Comparative Creole Literatures (in en). Rodopi. 

ISBN 9042007370. 


Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kipapiamentu kama historia yake, 
uenezi au maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Kipapia 
mentu&action^edit) . 


Rudishwa kutoka " https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kipapiamentu&oldid=1057892 " 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 13 Machi 2019, saa 11:18. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji . 

























